y 


—r— DD 


“í Canys y mynyddoedd a giliant, a*r bryniau a symudant: 
” eithr fy nhrugaredd ni chilia oddi wrthyt, a chyfammdd 
fy hedd ni syfl, medd yr Arglwydd sydd yn trugarhau 
wrthyt.”—Esav liv. 10. 


* 


CHWI gedyrn binaclau y ddaiar, 
Gyd-oeswch â huan a lloer; 
ì Safasoch effeithiau difâol 
; A threulfawr hin wresog ac oer ; 
“ A wel'soch yr oll er y dechreu, 
““ Hil Adda yn dô ar ol tô; 
“ «A'r diluw; aruthrol lifiadau, 
5 A'ch cuddiodd yn nyddiau'r hen No ! 


Dhwi heriwch alluoedd elfenol, 
| Ferâon tragwyddol o'r bron; 
'aranau, mellt saethawl, corwyntoedd, 
_A chenllif dyfnderoedd y don: 
Ond gwelaf ryw ddiwrnod gyferbyn, 
.. A ellwch chwi sefyll pryd hyn ? 
|. Y ddaïar a ymchwel fel meddwyn, 
4. A nerthoedd y nefoedd a gryn! 


Hi'r Ara, a'r Wyddfa gyrhaeddfawr, 
P. Chwi neidiwch yn awr hyd y ne^! 
nyddoedd yr Andes ymbranciant, 
el hyrddod y llamant o'u lle! 
ofan fel brain yn yr entrych, 
i ehwythir âg anadl yr Ior! 
yrdd o daranau, 
sg â rhuad y môr! 










































* a - y'n 
Y cloion a'r clymau cadarnaf, ” i 
Ddattodant fel dyfroedd yn awr ; | 


Y temlau a'r tyrau uchelfrig, 


Ysgydwir yn gandryll i'r llawr! ( 
Ond ped âi yn deilchion i'r dyfnder 
e__ O'i chylchoedd y belen 'rwy'n byw, $y, i 
e Ymollwng ar ddamchwa dragwyddol,— aM 
Nid ysgog Cyfammod fy Nuw ! , ^l 


Tymhestloedd o dân ac o frwmstan, 
O'r nefoedd ddylifant i lawr; 

Rhyferthwy o ddiluw brwmstanaidd 
Ysguba bob congl yn awr! 

Y nefoedd a'r ddaiar ânt heibio, 
Yn adeg nos Sadwrn y byd; 

' Ond rhwymau'i Gyfammod sydd eto 

Yn para'n ddiysgog o hyd! 


: Yr annuw a welaf mewn cyffro, 

Am rywle i ddianc ar ffo ! 

A'i floedd am fynyddoedd ì'w guddio, 
A'i dremyn yn dduach na'r glo? 

_Cnoi'i dafod wna'r truan gan arswyd, 

Pob aelod fel deilen a gryn; 

Ond llechu dan nawdd y,Cyfammod 

' Wna'r Cristion yn dawel pryd hyn! 


Fan yma mae'n eistedd yn.llonydd, 
Digyffro, o gyrhaedd pob gwg, 
Yn gweled cynhebrwng holl natur, 
A'r nefoedd yn mowrnio mewn mŵg ! 
i Âr un o dalfryniau gwyrddleision 
“ — Gwlad tragywyddoldeb bell draw, 
; Gan dreblu'r Anthem na dderfydd, 
A thelyn o aur-yn ei law. 


Dych'mygaf eì weled ef wed'yn, ^* 
_. Draw, draw, y'mhen oesau ri'r dail, 
Yn nghanol rhyw gwmni claer-wynion, _." 
A'i wisg yn ddysgleiriach na'r haul ; 






“e 


“id 


xee< 2 1G 71g 


» u Âr 


Wa 






ww F | î i 3 


W^ ned ar ludw'r hen ddaiar, 
«(Heb hanes gwyrddlesni na choed,) 

“Cyfammod fy Nuw i sydd eto 

“Mor gadarn ei dir ag erioed !” 






o 

Mae'n gofyn. wrth edrych oìi gwmpas, 

“* P'le'r ydyeh ammodau y llawr, 
A»luniwyd rhwng penau eoronog, 

P'le'r ydy€h, p'le'r ydych chwi'n awr? 
Pa le mae'r holl gyfammodau 

Wnaed yma, gan ddyn gyda dyn 2” 
“Ond tawel ddystawrwydd pruddglwyfus 

Sisialai, “ Nid oes yma'r un.” 








Mi'u clywaf, wrth esgyn i fyny cc 
Trwy oror ysplenydd y gwawl, e. 
Yn taro ar dant y Cyfammod v 
'.. Rhyw ganiad sydd danllyd o fawl, 9. 
' Nes ydyw mynyddoedd bytholfyd 
Yn dawnsio wrth adsain eu cŵn ; 
Ond prysur ddiflanaut o'm golwg, 
Diflanant, diflanan gan jân! a _ 










Y Gwr a fu gynt o dan hoelion 
Tros ddyn*pechadurdsS fel fi, 

A yfodd y cwpan i'r gŵaelod, 

« _ Ei hunan ar ben Calfaris 

_ Ffynngnell y carigd tragwyddol, 

“2. Hen gartref meddyliau o hedd ; 

Dwg finau i'r unrhyw Gyfammod, WD 
Na thorir gan angeu na'r bedd! - 












o 







O BLopDzeu'n GAN. 


SW NN ly l. 


o 














z 


Tii 






Fr $ 
“ 
Pw 
EM 


Î N 


yd 









Y FARN A FYDD. , 


-»GGe 


“ Ond gwybydd y geilw Duw di i'r farn an A oll “ . € 
PHEG.xI.9. .. ok 











, GWNe' n llŷwên; Wn, o fewn Gŷ 
A' chwardd tra dalio' r dydd; 

“Nu ofna neb” € na thristâ,, 
di Wn r 
























*" Na dna! r eb finit rhydd; a 
o Maps rhwys$ a gloddest treulia ir a 
Ond: eofia'r farn a fydd! FL 


“ Di'styra Grefydd a phob da, 
'e A phoera'n wyneb ffydd; 
Odd ynrth Foesoldeb ymbellbâ, 
, “ Ond cofia'r farn a fydd! 


M ŷn. bob difyrwch yn mhob man, (^ _ 
:Gwna'ngldyddan yn dy ddydd; ^^ 
Mewn cwfira-egwleddoedd lfawenha, a 
Ond cofìa'r farn afydd! i oa 


yn 








Na wfândo ar un 'e chor eu, 

Naw ymgesymu sydd; ; 
Dirmyga' r Ddeddf a thor bêb darn, 
n^, Ond cofia? r farlen fydd.! 


Cais bob llaweffyddyna dw frha, 
. Ymhoywa,' rhodia'n Shydd;. 


3wna orchymynion Duw yn Mm 
Ond cofia'r 'farn a fydd Î 


— Y farm! y farn! yfarn a fydd 
AU o! syfi ddydd a ddaw; Ue 
t^. dam! yfarn! y farn a fy dd! <o 
A'th ddyry' 'p bradd A'R btaw! 


e — EBENEZAR THOMAS. 


























Clynnog. 


o 


4 
Ss 


